
iiá'i'Æiðarrii til stuð'nings Jcirlcju og lcristindómi íslendinga, 
gefið ut af hinu ev. Ivi. lcirkjufélagi ísl. % Vcstrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


7. ár. 

WINNIPEG, SEPTEMBER 1892. 

Nr. 7. 


hinn mikli fiskidráttub. 

(Lúk. s.) 

'JEptir s/'ra Valdimar Bricm . 

——:o:- 

ViS Genesaretvatnið í Galílcabyggð 
var gaman að lifa fyr á tíðum, 
er stafaði sólin á silfur-vötnin skvfí-o-ð 
°a seglin, cr biöktu’ í vindi þíðutn. 

Uni íiskisæla vatnið, um fágurbláan sjá 
á fagurbúnu seglin livítu stirndi 
sem Ijómandi smástjörnur loptsins hvelfing á, 
er leiptrandi blika’ í næturvindi. 

Einn fagran sumarmorgun tvö iiutu lítil fley 
þar fram með vatnsins ströndum sumargrajnuni; 
sem fannhvítir svanir á vog í vorsins þey 
]tau vögguðu hægt i morgunblænum. 

En íiskimenn af skipunum farnir voru' í land 
sín flóknu net að þvo og sundurgreiöa; 
þeir breitt höfðu netin á bleikan fjörusand, 
því báglega gengið hafði að veiða. 






—98— 


Á ströndinni var Jesús, og mikill fjöldi manns 
þar meistara sinn haföi flykkzt í kringum, 
og hlýddi þar ijúfur á lífsins orðin hans, 
er Ijúsum hann flutti’ í samlíkingum. 

Að meistaranum þyrptist svo mikill sægur þá, 
en menn hann vildi heyra láta betur, 
og fór því á skip út, er flaut þar ströndu hjá, 
það fiskiskip átti Símon Pjetur. 

þá bað hann Símon Pjetur að leggja landi frá; 
hann lítið eitt frá ströndu skipi renndi. 
í lypting stóð Jesús, en landi fólk stóð á, 
er lýðnum af skipinu hann kenndi. 

þar sat hann hátt í lypting, en Ijóssins drottning hrein 
um lopt og hauður morgungeisla sendi; 
en fegur þó ásjána frelsara vors skein, 
er fólkinu’ af skipinu hann kenndi. 

þar sat hann liátt í lypting, en blíður morgunblær 
á bylgjuhörpu sló með geislavendi; 
en fegurri raust var þó frelsara vors skær, 
er fólkinu’ af skipinu hann kenndi. 

En þegar hann var búinn, hann brá upp sinni hönd 
og blessaði sitt fólk með líknarhendi; 
en fagnaðaróp kvað á fagurgrænni strönd 
hjá fólkinu’, af skipinu’ er hann kenndi. 

Og þegar hann var búinn, hann sagði Símon við: 

„Ei sitja lijer á grunni skalt þú lengur; 
ó, legg út á djúpið, þar fær þú fiskimið, 
nú far þú og sjá hvernig gengur." 

„það stoðar ei liið minnsta,“ við meistarann hann lcvað, 
„á miði jeg í alla nótt hef setið; 
en ekkert hef fiskað, en þó skal reyna það, 
að þínu orði vil jeg leggja netið.“ 



—99— 


Hann lagfti út á djúpið, og lausnarinn var með, 
og lagði þar sitt net í drottins nafni; 
af fiskimergð þegar liann fylla netið rjeð, 
því frelsarinn sjálfur var í stafni. 

Ei fullt varð að eins netið, en fullt varð skipið han 
af fiskimergð þeir jafnvel tvö skip hlóðu, 
og glaðir í anda þeir lögðu svo til lands 
í leiði og sumarveðri góðu. 

En þá í land var komið, þeim öllum ærið brá, 
þeir undruðust, hvað vel þeim hafði gengið, 
og þegar á svipstund sló ótta yfir þá 
af aflanum, sem þeir höfðu fengið. 

En Símon kvað, og fjell þar að fótum Jesú þá 
mjög felmtraður, en auðmjúkur og glaður: 

„Jeg veit þú ert drottinn, ó far mjer, herra, frá, 
jeg fallinn og syndugur er maður.“ 

En Jesús kvað við Símon: „þú óttast eigi skalt, 
því eg vil móti slíkuin faðminn breiða; 
á djúpið, á djúpið þú hugumprúður halt, 
því hjeðan í frá þú menn skalt veiða.“ 

A land þeir drógu skipin með afia miklum í, 
og eptir þar á sjávarbakka skildu; 
og Pjetur og Jakob og Jóhannes úr því 
æ Jesú sem lærisveinar fylgdu. 

Hjer fiýtur skip á öldum, að fiska gengur tregt, 
en fljótum ei á grunnmiðunum lengur; 
á djúpið skal halda, þótt virðist voðalegt, 
og vitum, hvort þá ei betur gengur. 

0, leggjum út á djúpið í drottins nafni þá, 
og drögum vel og höldum svo að landi, 
að lendingu megum í lífsins höfnum ná;— 
en leiðið um djúpið er guðs andi. 



— 100 — 


ÍSLENZRT KRISTNIBOÐ 

meðal heiðingja. 

Ymsir áhugamenn meöal hinnar íslenzkuprestastjettar hafa 
vakið máls á því mjög skorinort og eindregið, að ein af hinum 
brýnustu skyldum þjóðkirkjunnar íslenzku væri sú, að fara að 
leggja fram einhvern skerf til styrktar kristniboðinu meðalheið- 
ingja. Einkum eru það sömu þrír prestarnir, er sendu áskorun 
út um iandið um fjársöfnun skólafyrirtæki kirkjufjelagsins til 
eflingar, sem hafa látið í Ijósi, að verklegar framkvæmdir í 
kristniboðsmálinu lægju þeim að minnsta kosti jafn-mikið á 
hjarta. Síra Oddur Gíslason hefur þegar byrjað að safna ofur- 
litlu fje í þessu skyni. Á synodus þeirri, sem haldin var í Reykja- 
vík í sumar, kom mál þetta til umræðu, en eptir því sem sjest af 
hinum afar-stuttu tíðindum frá þeim fundi, hefur mál þetta feng- 
ið afar-daufar viðtökur. Sá rnaður, sem vjer álitum meðal hinna 
allra líklegustu til að hjálpa máli þessu áleiðis með vingjarnleg- 
um tillögum sínum og eindregnu fylgi, síra Helgi iektor Hálf- 
dánarson, virðist hafa verið því algjörlega mótfallinn. Eptir 
því, er sjeð verður, hafa liugir langílestra þeirra, er samankomnir 
voru á prestastefnu þessari, verið málinu mjög andstæðir. Á- 
stæður þeirra, sem á móti því mæltu, sjerstaklega síra Helga, eru 
tilgreindar, en ekkert getið um ástæður hinna, sem málinu voru 
hlynntir og mæltu fyrir því. það, sern rnálinu virtist hafamiðað 
áleiðis fyrir synódus, hefur því að líkindum miðað aptur á bak 
við þessar umræður. 

Og það teljum vjer illa farið. Vjer lítum svo á, að allir hin- 
ir upplýstustu kennimenn á fósturjörð vorri ættu að vera því 
hlynntir, að þjóð vor, eins og allar aðrar kristnar Jrjóðir í heimin- 
um, sýndi það í verkinu, að lienni hefur ekki liðið úr minni boð 
frelsarans í þessu efni, að hún bæri viðkvæmt hjartalag til þeirra, 
sem enn ráfa í myrkri heiðninnar og hafa ekki heyrt mannkyns- 
frelsarann nefndan á nafn. Ástæðurnar, sem fram voru bornar 
á synodus gegn liluttöku ísl. kirkjunnar í kristniboðinu meðal 
hciðingja, virðast oss vera af misskilningi sprottnar. því vjer 
%’itum, að annar eins maður og síra Helgi Hálfdánarson hlýtur 
svo Sjin að sjálfsögðu að vera kristniboðinu hlynntur af hjarta, 
og hið sama má eflaust segja um hina aðra leiðandi menn hinn- 



—101 


ar íslenzku þjóSkirkju, svo sem rifcstj. „Kirkjublaðsins" til dæm- 
is. þaS væri því rangt að skilja tillögur þeirra svo, sem væru 
þeir mótfallnir kristniboðs-starfsemi í heiminum, sem óneitan- 
lega er eitfc af hinum gleðilegustu teiknum tímanna; oss kemur 
ekki til hugar að gera það, þótt orðin jafnvel bendi til þess. 

Sú ásfcæðan, sem síra Idelgi virðist hafa lagt mesta áherzlu 
á, er þessi: Ástandið víða í hinum kristnu lönduvn er nú sem 
stendur svo hræðilegfc, að það væri líkasfc því, sem „ræningjar 
væru að taka börn sjer til uppeldis," þegar slíkir kristnir menn 
tækju heiðingja inn í sitt trúarfjelag. —• Oss finnst ólit þetta 
vera byggfc á æði-naiklum misskilningi. Ef ummæli þessi væru 
þýdd á tungur annara kristinna þjóða, mundu þau þykja næsta 
undarleg, komandi af vörum kirkjulegs leiðtoga í fyrstu röð. 
Ættu kristnir menn að bíða með að flytja hið blessaða evangel- 
íum um frelsara vorn Jesúm Krist inn i heiðingjalöndin þangað 
til allfc er orðið hreint og fágað heitna fyrst? Mundi ekki svi 
biðin verða æði-löng? Páll posfculi er heimsins rnikli kristni- 
boði. þegar hann hóf kristniboð sitt utan Gyðingalands, hafði 
ekki nerna örlítill hluti þjóðarinnar snúizfc til trúarinnar á frels- 
arann. Samt lagði hann af stað í drottins nafni og leiddur af 
hans anda yfir til Litlu-Asíu og ftufcti fagnaðarerindið borg úr 
borg. Setjum, að einhver krisíinn rnaður hefði Jvá kornið til 
hans og sagt: „Hvað hugsar þú, maður? Sjer þú ekki, hvað 
skammt kristindómurinn er kominn hjá þinni eigin þjóð? Og 
samt ferðast þú til framandi landa til að prjedika öðrum jvjóð- 
urn kristindóminn' Snvi þú heivn aptur og snú þinni eigin þjóð 
í heild sinni til trúarinnar á frelsarann. þá fyrst er tími til 
kominn að hugsa um kristniboð meðal annara ]vjóða“. Mundi 
hinn mikli kristniboði heiðingjanna hafa hlýtt þessu ráði? Nei, 
skilningur hans á boði frelsarans til lærisveina sinna var allur 
annar. Hann áleit það skyldu sína að fara land úr landi og 
borg úr borg og rnynda söfnuði hingað og þangað. Hann ætl- 
aðist svo tii, að hver þessi söfnuður yrði gróðrastýja eða vermi- 
reitur fyrir útbreiðslu kristindómsins hver í sínu mannf jelagi. 
Honum hefði orðið harðla lítið ágengfc, ef hann hefði ætlað að 
dvelja á hverjum stað þangað til kristindómurinn var búinn al- 
gjiirlega að fá yfirhönd. þess vegna fer hann frá Gyðingalandi 
yfir til Litlu-Asíu, frá Litlu-Asíu yfir til Grikklands, frá Grikk- 



102 — 


landi yfir til Ítalíu. Og svona breiddist kristindómurinn út uni 
heiminn eptir hans dag. Hinar kristnu þjóSir eða rjettara sagt 
þeir inenn meðal hinna kristnu þjóða, sem mest oru starfandi að 
kristniboði meðal lieiðingjanna, fylgja nákvæmlega þessu dæmi 
postulanna. þeir sjá að vísu, að það er langt frá því, að krist- 
indómurinn sje orðinn eign allra á fósturjörð þeirra. En þeir 
hafa ekkert fyrirbeit um, að það verði nokkurn tíma. þeir láta 
sjer því ekki þá fásinnu til hugar koma að bíða eptir því, held- 
ur leggja þeir út á djúpið, eins og frelsarinn bauð Pjetri. þeir 
fara þangað, sem myrkrið er mest í heiminum, og þar kveikja 
þeir Ijós kristindómsins, mynda söfnuði hingað og þangað, og út 
frá þessum vermireitum smá-breiðist fræ kristindómssns út um 
löndin, þangað til fylling heiðingjanna er innkomin. Eitt af 
liinum dýrðlegustu einkennum þessarar aldar er liin stórkostlega 
kristniboðs-starfsemi, sem aldrei áður hefur náð öðrum eins 
þroska eða verið rekin með öðrum eins áliuga og fjöri. Ogrynni 
fjár er varið til'þess á hverju ári, og margir hinna gáfuðustu og 
heztu manna legírja líf sitt í sölurnar fyrir frelsi heiðingjanna. 

Og svo hefur kristniboðsmálið enn aðra hlið, sem er mjög 
svo eptirtektaverð. Vjer álítum hana einmitt aðalatriðið, þar 
sem verið er að ræða um hluttöku íslands í kristniboðinu. það 
er almennt viðurkeunt, að hluttaka einnar þjóðar í kristniboð- 
inu sje kristindómslífinu heima fyrir til binnar mestu eflingar. 
Nýtt fjör og líf hefur færzt í kirkjulíf þeirra þjóða, sem nú á 
þessari öld hafa mestan áhuga sýnt á kristniboðinu. Tökum til 
dæmis frændur vora Norðmenn. þeir þakka kristniboðsstarf- 
seminni, sem haldið hefur verið uppi af mikilhæfustu mönnum 
norsku kirkjunnar nú um langan undanfarinn tíma, mjög mikið 
af því kirkjulega lífi, setn er í landinu sjálfu. Auðvitað fer eng- 
in kristin þjóð að taka þátt í kristniboðinu, nema töluvert and- 
ans líf sje vaknað meðal þjóðarinnar. En þegar svo mikill áhugi 
er vaknaður í einhverju kristnu landi, að hann fæði af sjer verk- 
legar framkvæmdir í kristniboðs áttina, fær liann nýja lypting 
yíir sig, — nýja skírn af himni. Hinu guðdómlega afli kristin- 
dómsins er þannig variö, að ein frainkvætndin fæðir aörar af sjer; 
þégar farið er að uppfylla citthvert boð drottins, sein áður hef- 
ur verið vanrækt, vekur það menn til að uppfylla mörg önnur- 
Nú er svo ástatt í heiminum, að mæla má hita kristindómsins í 



103— 


lífsæðum þjóöanna með hluttöku þeirra í kristniboðinu. þar 
sem öldungis ekkert er látið af mörkum til að styrkja flutning 
náðarboðskaparins út á meðal heiðingjanna, er kristindóms- 
áhuginn vanalega á mjög lágu stigi. það mundi því alls ekki 
auka kristindóms-starfsernina að neinu leyti heima fyrir, þótt 
kristniboðið væri látið falla niöur og deyja út. þvert á móti 
mundi það liafa enn meiri andlegan dauða í för rneð sjer heima í 
hinum kristnu löndum sjálfum. 

Vjer geturn því ekki annað en látið það afdráttarlaust í 
ijósi, að vjer fyllum íiokk þeirra, sem iáta sjer vera um það hug- 
að, að vor íslenzka þjóð taki einhvern þátt í starfsemi kristinna 
manna heiðingjunum til freisis. Fátæktin er mikil, það er satt, 
— skerfurinn verður þess vegna aldrei nema lítiil. En hvað um 
það, — liann er lagður í þá fjárhirziu, þar sem ekkjupeningur- 
inn er ekki fyrirlitinn. það mundi hafa margfalda blessun í 
för rneð sjer fyrir kirkjulífið á fósturjörð vorri. Kirkjulífið í 
iandinu mundi ekki verða fátækai'a fyrir þá aura, sem þannig 
yrðu goidnir út úr landinu, heldur mundi það auðgast um rnarg- 
ar krónur og tugi króna. 

þeir, sem eru málinu hlynntir, hvort sem þeir eru margir 
eða fáir, ættu að mynda fjelag með sjer nú þegar. Mótspyrnan, 
sem þeir hafa fengið, ætti að hvetja þá til áframhalds, en ekki 
draga úr þeim kjarkinn. Sjálfir ættu þessir menn að setja sig 
í samband við erlend kristniboðsfjelög til að afla sjer upplýs- 
ingar um kristniboðs-starfsemina í heiminum. í ræðum og rit- 

ö Ö 

um ættu þeir svo að halda málinu á lopti og útbreiða þekking 
meðal fólksins um heiðingjalöndin og kristniboðið með fyrir- 
lestrum og ritgjörðum. Vjer erum sannfærðir um, að það mundi 
bera hinn æskilegasta árangur. En þetta verður að gjörast áð- 
ur en búast má við, að fólk hinna íslenzku safnaða láti nokkuð 
almennt fje af mörkum í þessu skyni. Kristniboðið erþvíalveg 
ókunnugt, nema af sögum þeirra manna, sem ama hafa á því og 
vilja því ekki vei, opt vegna þess að þeir vilja helzt, að allur 
heimurinn væri heiðinn. 

Hjer er vissulega mál, sem austur- og vestur-íslenzka kirkj- 
an ætti að geta sameinazt um. Og þegar frumbýlingsár safnaða 
vorra fara að líða og þeir eru búnir að byggja kirkjur sínar og 
koma á fót fyrirhugaða skólanum sínum, erum vjer þess full- 



—104— 


vissir, að fáein cent mundu meö glöðu geði verða látin renna 
hjeðan a'ð vestan í hinn íslenzka kristniboðssjóð. iín á meðan 
viljum vjer styrkja málið með tillögum vorum og bænum. þaö 
kemur sú tíð, að unnt verður að benda á lúterskan Islending í 
hinum fagra kristniboðahúp heimsins. 


G U Ð L A 8 T. 

í september-nr.i Sunnanfara (A og B) standa tvö kvæði 
eptir þorstein nokkúrn Erlingsson í Kaupmannahöfn. Bæði 
þessi kvæði eru í rauninni ekkert annið en guðlast. Engin göf' 
ug hugsun hefur vakaö fyrir höfundinum, þegar hann settist 
niður og fór að ríma, heldur það eitt að hafa eitthvað illt að segja 
unr guð hinna kristnu og kristindóminn. I fyrra kvæðinu, „Or- 
lög guðanna", er Kristur kallaður „austræna skrímslið", „óvætt- 
ur“, sem lagt hafi ,,hrammana“ yfir löndin. Ef einhver skyldi 
rnæla þessu bót með því, að þessi orðatiltæki í kvæðinu sjeu ekki 
höfð um Krist sjálfan, beldur „krossinn“, þá getur það ekki átt 
sjer stað. því fyrst og fremst væri ]?að þýðingarlaust bull að 
kalla, krossiun skrím^li og óvætt. Og svo er lika hitt, að kross- 
inn, þegar hann er gjörður að persónu, getur ekkert annað þvtt 
en Ivrist sjálfan. þa.ð er ekki auðvelt að sjá, livað ritstjórum 
„Sunnanfara“ hefur getað gengið til að taka slíkt kvæði sem þetta 
upp í blaðið. þeir eru að færa fram einhverja afsökun fyrir því 
neðanmáls, sem þó engin afsökun er,—segja að eins, að í kvæð- 
inu komi fram „nokkuru harðari orðatiltæki um sumt, en við 
sjálfir getum fellt okkur við“. Samt hafi þeir „alls ekki vílað 
fyrir sjer að taka það upp í blaðið sakir annara kosta þess“. Oss 
væri forvitni á að vita, hverjir þeir kostir eru, sein kvæði þetta 
hefur til að bera. það hefur enga cinustu frumlega hugsun inni 
að halda, heldur æfagamlar, margslitnar guðlastaraþulur- 
En um guðlast og guðlastara er það að segja, að hvorttveggja er 
í maklegri fyrirlitnmg hjá öllum siðuðum mönnum, kristnum og 
ekki kristnum. Siðaðir menn, sem kastað hafa trú sinni á krist- 
indóminn, hafa þó ætíð svo mikla virðingu fyrir því, sem öðrum 
mönnum er heilagt, og fyrir því, sem unnið hefur aðra einssögu- 
lega helgi og kristindómurinn, að þeir álíta sig of góða til að fara 




meS guölast. Og oss þykir þaS vissulega mjög mikiö miður fara, 
að ritstjfirar „Sunnanf. 11 skyldu láta blað sitt fara að bera þennan 
órögnuð út. Haldi blaðið þessu áfraai, hljóta góðir menn að fá 
óbeit á því og neita því um húsrúm. 

Hitt kvæðið er kallað „Örbyrgð og auður“. þar er það sagt, 
að menn—sjálfsagt kristnir menn—kaupi sjer náð guðs með auð- 
legðinni; þegar einhvern fátækan skorti „bæði náð og brauð’S 
segi guð honum,—líklega í orði sínu, biblíunni,—að hann verði 
fyrst að fá sjer „auð“,—„þá færðu líka náð hjá drottni þínum“ 
Kenning kristindómsins á því að vera sú, að enginn fátækur 
megi vonast eptir náð drottins, heldur að eins hinir auðugu. Fá- 
tæktinni sje hegnt með ,,víti“ hinum megin, en auðlegðinni laun- 
að með sælu á himni og jörðu. þegar jafn-ósannar fregnir eru 
bornar af einhverju og þetta, eru þær vanalega kallaðar lyga- 
fregnir. Auðvitað sakar annað eins og þetta kristin- 
dóminn ekki liið allra minnsta, þó tilgangurinn sje nú sá; 
svo það þarf enginn að taka sjer það nærri þess vegna. En 
það er ástæða til að taka sjer það nærri mannsins vegna, sem 
ver þannig hæfi’eikum sínurn, og blaðsins vegna, sem ber 
slíkt út.—„Sunnanfari“ flutti þegar í byrjun snjalla ritgjörð um 
það, hvernig háskólanámið og veran í Kaupmannahöfn færi með 
íslenzka námsmenn. þar var þó ekki minnzt á eitt atriði, sem að 
vonr áliti hefur mestu þj s ðing. Mjög margir þeirra tapa þar trú 
■sinni hin siðari árin og gjörast talsmenn hinnar römmustu heiðni- 
þeir fara til háskólans til að afla sjer menntunar og til að geta 
orðið föðurlandi sínu gagnlegir menn. En svo lendir það í svalli 
einu og trúleysi fyrir mörgum, og hinn eini boðskapur, sem þeir 
hafaað flytja þjóð sinni, er boðskapur guðsneitunarinnar. það or 
hörmulegt, að þessu skuli þannig varið með efnilegaunga menn, 
sem trúaðir foieldrar opt sveitast blóðinu til að kosta til náms 
meðan þeir endast til. þeir hefðu unnið sjálfum sjer og þjóð 
sinni miklu meii'a gagn með því að gjörast smalar eða fiski- 
menn heima á ættjörð sinni.—Ritstjórar „Sunnanf.“ hafa ritað 
gætilega og vel flest það, sem ept.ir sjálfa þá hefur staðið í blað- 
inu. en hið sama verður ekki sagt um ritdóma ]rá, sem þar hafa 
verið bii'tir eptir aðra, einkum nú upp á síðkastið. þeir ættu 
að vera eins vaniir að við aðra og sjálfa sig og ekki lýta blað 
sitt með aðfengnuin óþverra. 



—106— 


SYN 0 B US 

var lialdin í íteykjavík 1. júiíí sumar, á iestrarsal alþingis. þar 
voru samankomnir 18 prestar og prófastar auk stiptsyfirvald- 
anna og kennara prestaskólans, alls 23. Fyrst fóru fram liin 
vanalegu skipti a styrktarfje til uppgjafapresta og prestaekkna, 
og þar næst skýrt frá hag prestaekknasjóSsins. Endurskoöun 
handbókarinnar var þá tekin til umræSu. Síra Ideigi ljet í 
ljósi ósk um, „aS fá aptur upp tekiö ýmislegt af hinum gömlu 
helgisiöum, sem skynsemistrú 18. aldarinnar sópafi burtu“. Sam- 
þykkt, að kjósa 3 manna nefnd til aðstoðar biskupi við að und- 
irbúa málið undir synodusað sumri. Kosnir voru: sr. þórhallur, 
sr. Yaldemar Briem og sr. Helgi lektor. Oðru skyldu máli um 
fjölgun texta var vísað til sömu nefndar. Flestir hjeraðsfundir 
höfðu hneig/.t að fullu textafrelsi af prjedikunarstól, að undan- 
teknum liátíöum og bænadögum. Biskup lagði fram skýrslu 
um messur og altarisgöngur 3 síðastliðin ár. Ágrip af skýrsl- 
um þessum eiga að birtast í Kirk jublaðinu. 8r. þórarinn próf- 
Böðvarsson hafði samið frumvarp til laga um hiö innra skipulag 
hinnar íslenzku þjóðkirkju. Nefnd kosin til að íhuga þetta inál 
ásamt stiptsyfirvöldunum. Sr. Helgi lektor Hálfdánarson „flutti 
erindi“ um trúarvörn. Síðar á þetta erindi að birtast í Kbl. — 
Biskup talaði um hreinleik kenningarinnar, einkuin í sambandi 
við framkomu síra Matthíasar. Urðu um það nokkrar umræður 
og skýrði biskup frá afskiptum sínum í þessu máli. Síra Helgi 
flutti fyrirlestur um helgisiði. Annan fyrirlestur hafði síra 
Ólafur í Guttormshaga ætlað að flytja, en gat ekki sótt fundinn. 
—þá var kristniboðsmálinu hreift af síra Jens Pálssyni. Um 
tvennt væri að ræða, kristniboð meðal heiðingja og samskot til 
hinsvæntanlega lút. skóla ísl. kirkjufjelagsins í Yesturheimi. 
Síra Helgi talaði skorinort á móti kristniboði meðal heiðingja. 
en var samskotunum til skóla kirkjufjelagsins hlynntur. Sömu- 
leiðis biskup. Síra þorkell mælti kristniboðsmálinu bót. Eng- 
in ályktun tekin því viðvíkjandi.—Biskup skoraði á viðstadda 
presta að leita samskota hjá söfnuðum sínum til að styðja trúar- 
boðsstarfsemi Runólfs Runólfssonar í Utah. Síra Jóhann þor- 
kelsson talaði um bindindismálið. Biskup las upp ávarp til 
andlegrar stjettar manna. Ymsir töluðu með og móti binrlindis- 
starfseminni. Engin ályktun gjörð. 



—107— 


Af „þjóðólfi" sjáum vjer, að biskup liefur í sambandi við 
ummæli sín um hreinleik kenningarinnar talað um framkomu 
presta þeirra, er rita nafnlausar blaðagreinar óvinveittar kirkj- 
unni og ósamboðnar stöðu þeirra, og lýst yfir því, að slík aðferð 
mundi eptirlciðis ekki verða látin óátalin. Sú áminning var í 
sannleika hin tímabærasta. Um næstu undanfarin ár hafa 
býsna margar slíkar greinar birzt í „Fjallkonunni“. Og einmitt 
á þessu ári hefur nafnkenndur prestur í þjóðkirkjunni orðið op- 
inberlega að gangast við því, að hann sje höfundur að einni 
slíkri grein, sem telja má með hinum lökustu í þessari röð. það 
er vonandi, að þessi ummæli biskupsins verði fyllilega tekin til 
greina og breytt eptir áminningunni, sem í alla staði var nauð- 
synleg og sjálfsögð.—Yfir höfuð hefur þessi síðasta synodus ver- 
ið hin lang-myndarlegasta, sem haldin hefur verið i voru minni. 
Byrjað var kl. 10 f. h. og ekki hætt fyr en hálfri stundu eptir 
miðnætti. Næsta ár vonum vjer að setið verði tvo daga heila, 
og mundi þá mega margt gagnlegt orð og uppbyggilegt tala, 
Vjer vonum þá líka, að gefin verði út miklu nákvæmari synodus- 
tíðindi en það ágrip, er í þetta sinn var birt í „Kirkjubl.“; það 
tók að eins yfir 3 bls. og er því mjög svo ónákvæmt. það hefur 
rnjög mikla þýðingu, að öll framlögð skjöl og allar ályktanir sjeu 
að minnsta kosti prentaðar orðrjettar. þar sem menn standa 
eins vel að vígi og í höfuðstað landsins með að koma öllu slíku 
á prent mjög kostnaðarlítið, ætti það ekki að vera látið ógjört 
Einungis á þann hátt fá líka prestastefnur þessar þá þýðingfyrir 
ísl. kirkjuna í heild sinni, sem þær eiga að hafa og geta haft.— 
það er von vor, að „Sam.“ verði ekki vítt fyrir lúvAsemi, þótt hún 
við og við segi álit sitt urn eitthvað af málum þeim, sem bræður 
vorir heima ræddu á þessari síðustu s^'nodus. 


JSLENZKI GOOD TEMPLAR‘ 

heitir blað Good Templara-reglunnar á íslandi. Oss er sent það 
að heiman með hverjum pósti, og er það oss ánægja að leiða at- 
hygli lesenda vorra að því. Ritstjórinn er Björn Jónsson, rit- 
stjóri ísafoldar. það er minnst af öllum íslenzkum blöðum, og 
eru þau þó ekki svo risavaxin. En ef þau skildu ætlunarverk 



—108 


sitt eins vel Öll og leystu þaÖ jafn-drengilega af hendi, væri vel 
yfir að láta. Good Templarinn gjörir sjer ekki tæpitungu, ]?egar 
hann er að tala um drykkjuskapinn. Hann er ekki einlægt aö 
hugsa um það, aö koma oröum sínum svo haglega fyrir, að eng- 
um geti fundizt sneitt vera að honum, heidur segir hann mein- 
ingu sína um drykkjuskapar-ósdmann og allan þann vesaldóm, 
er hann leiðir menn út í, svo einarðlega og skorinort sein mest 
má veröa. Sumar smágreinarnar, sem blaðið hefur haft að færa, 
hafa verið svo vel samdar, að hin íslenzku blöðin hefðu átt að 
taka þær upp og gefa þeim sem inesta útbreiðslu. Svo framar- 
lega sem öll velferðarmál lands vors væru rædd með jafn-miklum 
áhuga og sannfæringu og bindindismálið er rætt í þessu litla 
blaði, mundi árangurinn einhversstaðar sjást. Enda eru þær 
framfarirnar ekki minnst verðar á fósturjörð vorri, sem fólgnar 
eru í framgangi bindindisins á síðastliðnum áratug. Vjer óskutn 
Good Templaranum alls hins bezta og ráðum sem íiestum til að 
lesa hann. 


--XiOo^- 

,,T1-:G ER EISTN ÞÁ KRISTINNE 

Fyrir rneir en 50 áruin voru nokkrir menn að heimboði hjá 
vini sínum einum í dálitluin bæ á Englandi. Eptir miðdegisverð- 
inn drógu frúrnar, sem að heimboðinu sátu með mönnum sínum, 
sig í hlje og ljetu þá eina eptir. Fóru þá satnræður þeirra, herr- 
anna, að verða kryddaðar guðlasti og öðrutn ljótuin munnsöfn- 
uði. Einn af gestunum mælti ekki orð af munni, en þegar þetta 
tal hafði gengið um stund, mæltist hann allt í einu til þess við 
húsráðanda, að mega kalla á þjóninn. það var óðar leyft. En 
er þjónninn kom, bað gesturinn hann að sækja hest sinn og vagn 
að vörmu spori. Kurteislega og með hinni mestu stilling bað 
hann þá, sem þarna voru viðstaddir, aö fyrirgefa sjcr, hann sæi 
sig neyddan til að kveðja þá fyr en hann heföi ætlað, „því~‘, 
segir hann, „jeg er ennþá kristinn!' 1 Menn gæti að orðunum: 
jeg er ennþá kristinn ! því þau fóru ekki fram hjá þessum mönn- 
um. Menn ímynda sjer líklega, að maður með svona mikla trú- 
ardjörfung hafi hlotið aö vera prestur eða biskup. Hann var 
það ekki. þetta voru allt leikmenn. En gesturinn, sem hjer er 



109— 


um aS ræða, varS seinna nafnfrægur sfcjórnarforseti snemma á 
ríkisárum Yictoríu drottningar. j)aS var enginn annar en Sir 

Robert Peel. —Canon Liddon. 

Dr. WILL IAM JULIUS MANN. 

Lúterska kirkjan lijer í landinu missti í sumar einn sinn 
ágætasta guSfræðing og kennara. Dr. William Julins Mann 
var kennari í 27 ár viS guðfræSisskóla General Council’s í Phi- 
ladelphia. Hann var fæddur 20. júní 1819 í Stuttgart áþýzka- 
landi, en tólc próf í guSfræSi viS háskólann i Tybingen 1841, 
gjörSist prestur hins elzta og stærsta safnaSar í Philadelphia 
1850 og lijelfc því embætti J?anga5 til 1884 Hann var skóla- 
bróSir l)r. Philip Schaff’s, þess manns, sem frægastur guSfræS- 
ingur ei' talinn hjer í þessu landi, og voru ];eir siSan aldavinir 
og störfuSu opt saman aS útgáfu vísindalegra guSfræSisrita. 
Dr. Mann kenndi hebresku. siSafræSi og trúarbragSafræSi og átti 
hinum mestu ástsældum aS fagna hjá lærisveinum sínum. Hann 
ritaSi ensku og þýzku jöfnum liöndum og eru all-margar og 
merkilegar bækur til eptir hann á báSum þessum tungumálum. 
Hann var allra manna fróðastur um sögu iút. kirkjunnar í landi 
]>essu, og crubækur hans um það efni enn svo aS scgja hin ein- 
ustu heimildarrit. Gáfur hans voru víðtækar og fjölhæfar, cn 
svo djúpar um leið, að hann var aldrei ánægður fyr en hann 
hafði gjört sjer heimspekilega grein fyrir öllu og fengiS læri- 
svcina sína til að gjöra þaS líka. Sá, sem þetfca ritar, hafði þá 
ánægju að sitja við fætur hans eitt ár í Philadelphia og hafa 
sterkari hugsanir nje beittari orð aldrei komið til lians frá 
nokkrum manni, og liið sama segja hinir mörgu, sem átt hafa 
hann fyrir læi'iföður. 

Nýit lút. kirkjufjelag myndaðist fyrir rúmu ári síðan hjer 
i þessu norð-vestur landi og hjelfc nú í sumar annaS ársþing sitt. 
það nefnist Tlte Evangclical Lutheran Syngd of tlic JLorthwest. 
Synódu þessari tilheyra að eins þeir presfcar og söfnuðir, er láta 
guSsþjónustur sínar fara fram á enska tungu. Prestarnir eru 
7. Forsetinn er Rev. G. H. Gerberding í Fargo, sem kunnur er 



— 110 — 


nú orSinn meöal vors íslenzka kirkjufólks hjer, þar sem hann 
hefur nú þrisvar sinnum komið hingað noröur og prjedikað í 
kirkjum vorum, tvisvar í Winnipeg og eitt sinn á Gardar. Fyr- 
ir utan hið ísl.kirkjufjelag vort er þetta lang-minnsta lút.sýnódan 
hjer í nágrenninu En hún hefur ákaflega mikil og heillarík 
áhrif út frá sjer, mest fv’rir dugnað og ötula framgöngu for- 
setans. Hann er að leitast við að koma Norðmönnum í Norður- 
og Suður-Dakota, Hinnesota og Wisconsin í skilning um, að þeir 
verði að stofna sunnudagsskóla í söfnuðum sínum, þar sem 
kennt sje á ensku, svo börnin, sem naumast eru farin að skilja 
sitt móðurmál, tapist ekki úr lút. kirkjunni og inn í amerí- 
könsku kirkjurnar, sem auðvitað látasjer mjög annt um að ná 
í þau. Hann hefur þegar miklu til leiðar komið í þessa átt og 
hefur þó enn ekki dvalið lengi hjer vestur frá. þetta starf hans 
hefur, eins og öllum er skiljanlegt, hina stórkostlegustu þýðing 
fyrir framtíð kirkju vorrar hjer. 


FEHÐ SÍRA HAFSTEIN8 TIL NÝJA ISLANÐS. 

A hina síðasta kirkjuþingi voru bar erindsreki Bræðrasafn- 
aðar við íslendingafljót þau tilmæli fram frá söfnuðinuin, að ein- 
hver af prestum kirkjufjelagsins kæmi norður þangað, ef unnt 
væri, til að prjedika guðsorð, ferma ungmenni nokkur, gefa 
fólkinu kostá að ganga til drottins borðs ogvinnaönnur prests- 
verk. þessa ferð tókst síra Hafsteinn Pjetursson góðfúslega á 
hendur skömmu eptir að hafa farið ferð þá til þingvallanýlend- 
unnar, er hann skýrði frá í júlí og ágúst-nr. „Sam.“ Hann hef- 
ur sannarlega ekki haldið kyrru fyrir í sumar. Meö ferðalagi 
þessu hefur hann auðvitað orðið afarmikið á sig að leggja. En 
því meira sem hann hefur lagt á sig, því innilegra ætti þakklæti 
kirkjufjelagsins og safnaðanna, sem liann hefur svo ötullega 
starfað fyrir, að vera. 

Sunnud. 11. sept. messaði hann í skólahúsinu við fljótið. 
Má nærri geta, hvilík hátíðarstund það hefur verið fyrir söfnuð- 
inn, sem elcki hefur átt kost á að heyra guðsorð talað af neinum 
lúterskum presti síðan í fyrra, að síra Jón Bjarnason ferðaðist 
til Nýja Islands. Iíann fjekk þegar áskorun frá tveimur söfn- 



uöuni, öörum i Mikley og hiuum í Árnesbyggð, aö koma og 
prjeclika. 15. sept. fór hann upp meö fljótinu ogheimsótti Fljóts- 
hlíðarsöfnuö í svonefndri Efribyggö og prjedikaði þar. — Sunn- 
udaginn 18. ^ept. flutti hann aptur guðsþjónustu í Bræörasöfn- 
uði. Hann fermdi þá 8 ungmenni og tók margt fólk til altaris. 
Daginn eptir sigldi liann til Mikleyjar með 4 mönnum, er send- 
ir höfðu verið til að sækja hann. Næsta dag messaði hann þar 
og tók margt fólk til altaris. Kirkju Mikleyinga segir hann 
hjer um bil fullgjörða, vandað hús að öllum frágangi. Er 
það til mikils liróss fyrir jafnfáa og fátæka menn og eyjar- 
búar eru, að hafa komið upp sómasamlegu guðshúsi á skömm- 
um tíma, og er auðvitað, að þeir hafa ekki getað gjört það nema 
með því að taka nærri sjer. En sve ættu þeir að hafa hug- 
fast um leið, að kirkjan sje notuð til að staðfesta þá í trúnni, en 
eklci til þess að uppræta trúna úr hjörtunum. — Að afloknu er- 
indi sínu í Mikley fór síra H. P. aptur upp að íslendingafljóti. 
Bræðrasöfnuður hjelc honum skilnaðarsamkomu, til að votta 
honum verðugt þakklæti fyrir starf hans. þaðan hjelt hann svo 
tafarlaust til Árnesbyggðar og flutti þar guðsþjónustu. Sd. 25. 
sept. messaði liann í skólahúsinu Kjarna í Víðinesbyggð. þar 
eru tveir söfnuðir og tilheyrir annar þeirra síraMagnúsi en hinn 
kirkjufjelaginu. í allri ferðinni flutti hann 6 guðsþjónustur, 
fermdi 8 unglinga, skírði 17 börn og staðfesti skírn á 6. Hann 
flutti guðsþjónustur í fimm söfnuðum. 3 þeirra tilheyra kirkju- 
fjelaginu, en tveir þeirra halda fast við hina lútersku trúarjátn- 
ing sína og ætla sjer eflaust að ganga inn í kirkjufjelagið. það 
er næsta eptirtektavert, að í fyrstu, er síra Magnús fjell opin- 
berlega frá trú sinni, virtist allt Nýja Islandi vera honum fylgj- 
andi, nema Bræðrasöfnuður. Nú eru söfnuðir þeir, sem standa 
þar á sama trúargrundvelli og kirltjufjelagið, orðnir 5. það er 
smámsaman að verða fólkinu þar skiljanlegt, að fráfall síra M. 
frá kirkjufjelaginu þýddi um leið fráfall frá kristindóminum og 
inngöngu í fjelag, sem neitar og berst á móti aðalatriði kristin- 
dómsins, guðdómi frelsarans. Hann gjörir einlægt betur og bet- 
ur grein fyrir því, að hann er kominn langt út af grundvelli 
kirkjunnar. Og svo snúa þeir menn eðlilega smám saman við 
honum bakinu, sem ekki fylgja honuin á þeirri leið. það er bæn 
vor til drottins, að augu sem flestra Ijúkist upp, svo þeir hverfi 



— 112 — 

aptur til barnatrúar sinnar. —Síra Hafsteini var mjög vel tekið 
alls staðar þar sem hann kom og hann segist ekki liafa orSiS var 
viS annað en lilýlegan bróSurhug til kirkjufjelagsins. Drottinn 
blessi þaS sannleikans fræ, sem síra H. hefur skilið^eptir í hjört- 
unum. 


Kaupendur ,,Sam. “ eru bróöurlega beíSnir að fýrirgefa þann drátt, sem orði'ð 
Iiefur á útkomu blaðsins. pað hefur staðið svo á ]>eim clrætti, að sá, sem haft 
hefur ritsljorn blaðsins á hendi síðan sira Jón Bjarnason varð veikur, hefur sjer- 
stakra kringumstæðna vegna ómögulega getað gegnt þeim starfa frá ]>ví í júli og 
þangað til í september. Nú verðurhvert nr. látið koma út á eptir öðru eins fljótt 
og unnt verður, þangað til búið er að vinna upp það, sem bla'ðið er orðið á eptir 
tímanum. Og aukanr. verður látið ktíma einhvern tíma fyrir lok árgangsins til að 
bæta upp það nr., sem kirkjuþingsfrjettirnar urðu að standa í. Um leið skal þess 
getið, að þeir, sem ckki fá blaðið með skílum eða breyta um bústaði, skulu hjereptir 
snúa sjer til herra Jóns Blöndals, Ijósmyndara, 207 , 6th Ave N., Winnipeg. Ilann 
hefur ú'sending blaðsins á hendi og allt það, er aö henni lýtur, en herra Magnús 
Paulson, ráðsmaður Lögbergs, hefur reikningshald blaðsins á hendi og veitir inn- 
borgunum viðtóku. Nákvæmlegar skal þetta verða auglýst í næsta nr. 


Til skólans. 

Jón Skanderbeg, Akra, $ 5 . 00 . 


Lexíur fýrir sunnudagsskólann; fjórði ársfjórðungur 1S92. 

10. lexía, sd. 4. Des.: Vinna á meðal heiðingja (Pg. Í4, S-22.) 

11. lexia, scl. 11. Des.; Postula-ráðsamkoman (Pg. °15. I2-29.) 

12. iexía, sd. 18. Des.: Yfirlit. 

13. lexía, sd. 25. Des.: Fæðing frelsarans (Lúk. 2, S-2O.) 

Sælíjörg, mánaðarblað rneð myndum, ,1. árg. Ritstjóri síra O. Y. 
Gíslason. ICostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra Isafoldar. 


Slinnailfara liafa Ghr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Jlinn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn doliar. 


Á IKICJUBLAÐID, mánaðarrit harida íslenzkri alþýðu, á stcerð' við „Sam. 
kemr ut í Rvík, _ undir ritstjórn sera þórhalls Bjarnarsonar. Má panta hjá W. 

I aulson, 1 Winnipeg og Sigfúsi Bergmann á Garíar P. O., I’embina Co., 
A. Dak. Arg. fra nýári 75 cts. 


Isafold, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr úr tvisvar í viku allt árið. 
kostar í Ameriku $1,50. Ilið ágæta sögusafn ísafoldar 1S89 og ( 89 o fylgir í 
kaupbceti. „Lögberg", 573 Main Str., Winnipeg, tekr við nýjum ásknfendum. 


„SAMEININGIN 1 - kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $ 1.00 
arg.; greiðist fyrir fram. Skrifstofa blaðsins: 701 Fifth Ave. N., Winnipev, 
Mamtoba, Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, Fri'ðrikt 
Bergmann, Hafstei nn Pétrsson, N . Stgr. |>orláksson, M. Pauison, Jón Blöndal. '' 

TRENTSMIDJA LÖGBERGS — WIN.NIPEG. 










